


















Ymweliad 


| CHOLERA 


YNGHYD A $ 
a Galwad ar bawb i ymofyn am gymod 

" a Duw cyh eu BN, i'r byd trag- 
AU 








o 


Gynny anwyl, dwys ystyriwn, 
Yn ein byddau'n fuan byddwn, 
Cawn rybyddion bob diwrnod 

I ymbar'toi a bod yn barod. 


Mae pechodau'r Me yn gwaeddi! NN 
Am i farnau Duw ddod arni, ya 

A phob un galedo'i galon Oh 
Deimla'r farn mewn modd echryslon. “o 


Plaau'r Aifft roedd i rybyddio, 
Er darostwng calon .Pliaro, 
Ond trwy bara i ymgyndynu, 
Y môr coch a wnaeth ei foddi. 


» Cora, Dabhan, ac Abiram 

:  Lyncwyd âm eu buchedd wyrgam, 
'.. Ond er gweled Duw'n ymddigio 

“ Dynmni fynai blygeiddo. 








2 


Oddiar hyny hyd yr awrhon 

Duw, sy' n-rhoddi-dwys rybyddios,. 
Ac mae'r beintiau- sydd o ddeutu 
Yn-dweyd mai Duw. yu yn teyrnasu, 


Pla'r.'nifeiliaid roes yn arwydd 
O'i fawr wga'i anfoddlonrwydd; 
Ond ni chafwyd dyn i blygu”^ 
Nes dwyn pla ŷ blin i MP 


Wedi hyn rhoes bla mwy creulon, 
Prawf o'i nerth ar feibion dynion, 
Pobloedd Cymru hwnt ac yma 
Yn caol arwydd trwy'r, chulera. 


Myn'd a'r tad.o blith y teulu, . 

Cym'ryd ffwrdd y fam o'i llety, 
Myn'd a brawd neu chwaer i'r. 'gladdfa 
Trwy ymweliad y cholera. a 


Nid oes dim ond wylo dagrau 

Am yr archoll wnaeth rhwng ffryndiau, 
Gwag yw llawer ty yn Ngwalia 

Trwy effeithiau'y cholera. 


Sir Gaerfyrddin a Morganwg _,. 


Ga'dd eu gwneyd yn brudd êu golwg, a> 


Mae pob tref a phentref Sn. 
Yn eu tristwch drwy'r, choleru, 











wi” 


ay â, ya 
' a 
"| 
^^ 


'- 


— 3 


mw 


: -- < Prudd-der sydd yn nhref Llanelli, . 


Sc ; 


. 


p 


— 


Mb 


: 


Rhwygodd ynô lawer teulu, 
Braw a dychryn a'u meddiana 
: Amy difrod wnai'r eholera. 


| * Tref Eacrfyrddin eto'n ochain, 


A'r wlad o gylch mewn trist wylofain, 
Am berth'nasau o'r  anwyla, 
yw ymaith drwy? r cholera. 


Aberdar a Morthyr Tydfyll, 


1. Dowlais hefyd yn eu hymyl, 


Ynt yn ochain am yr ucha 
Am archollion y cholera. 


_^Abertawe wedi ei chlwyfo 
" Sciwên hefyd sydd yn wylo, 


| 2. Am oreuon pob cynlleidfa 


, Ddygwyd ymaith trwy'r colera. 


, Castellnedd a'r Glyn i fyny, 


Lamb and Elag hyd at Bontwhalby, 


7. Dan eu olwyfau blin och neidia, 


Am rwygiadau trwy'r cholera., 


O | mor drist yw gweled undyn 


—_ At ei waith y boreu'n cychwyn, 


* 








Ond cyn nos yn myn'd i'r gladdfa . 
Wedi marw.drwy'r oholerd,, 








| a 
A 





Beth yw hyn ond galwad dirion 
Ini, Gymry, fel rhybyddion, 
Galwad arnom ddod 1 gymod, 
Pob llais yn dwedyd, Byddwch barod, 


Dywed wrth y meddwyn aflan, 

Tor gyfeillacli a dy gwpan, 

Galw ar Dduw mewn awr o drallod, 
Ac ymdrecha fod yn barod 


'Tithau'r dyn gy'rii byw dan bechu, 
' Hebrerioed droi bt yr Iesu, o 
Plyga heddyw mewn ufydd-dod, 
A chais am ras i fod yn bârod. 


Yn awr, yn awr, O! Gymry mwynaidd, 
Y mae modd i gâel-trugaredd, 

Pa'm gan hyny 'rych chwi'n gwrthod 
A Christ i'eh derbyn oll yn barod. 


Gadewch wlad y moch a'r cibau. 
Eich tad sy'n galw arnoch adrau, 
Cewch fwynhau y wledd. ddiddarfod 
Gyda Christ nol bod yn barod. | 


Ni ddaw haint na blinder yno, 

'Na CAolera byth i'ch blino, 

Ond ymborthi gyda'r Duwdod 
Crist,sy'n dweyd, Pob petli sy'n barod. 





